RHEOLAU 


CYMDEITHAS Y GFYNEDDIGION, | 


A SEFYDLWYD 


IV LLUNDAIN, B. A. 1771. 


ARGRAPHWYD GAN "= [2 


J. JONES, CHAPEL=STREET, SOHO. 


* 


uw 


* 


— 


2 1 


” —_—__ 


* 


— — 


» 


© ' ) 
'GOSODAET au 


RHEOLAU. 


Philysiad i i'r Cyfeillion. 


Þ P AN yr ee add y Gymdeithas Wyneddig 


yn mlwyddyn O. A. 1771, ſefydlaſant amryw 


 Gyfreithiau gweddus i ymddaroſtwng iddynt, 
er jawn gynnal teulueiddgarweh; ond o ran 


damueiniau ni's rhywelwyd cyn eu cyflawnhäd, 


yaddangoſodd pall yn y Goſodaethau hynny, 


fel na's gellid cyfranu iawn, na chyfiawn gyſtad- 


Iv 1 trwy eu nawdd. Er dileu y diffyg- 
ion rhagddywededig, ar y Dydd Liun cyntaf o 
Jonawr B. A. 178 5, ac 1799 darfu i'r Gymdeithas 


hon, efo dwys fyfyrdod, a chynghor, holi ei 


Goſodacthau; ac ary perwyl hwnw, drwy iawn 


ſyniad a chyfundeb, * mai y Cyfriethiau, 


canlynol, 


4 
— Uü Ae Ge — — 


r FFC — 


_— 2 Nr 
* * ERAS; cd 


1 
canlynol yw cyſſe fin a gwir Ddefodau C ymdeith- 

as y Gwyneddigion rhagllaw. * 
iddynt! 


 GOSODAETHAU a RHEOLAU. 
1. Swyddogion y Gymaeithas. 


| Liywydd. + Cofiadur. 
Rhaglaw. \ Bardd. 
Tryſorydd. 2 


Cynghor, © bump Cyfaill, heblaw y . 
ogion a ragfynegwyd. 

Dewiſir hwynt ar y Dydd Lun cyntaf 0 
| Tonawr blynyddawl. 


2. Cynneddfau y Cyfeillion. 
lawn Gynneddfau Cyfaill yw, bod yn Gymro, 
vn hyfedr yn ei fam-iaith, ac yn ymhoni hoffder 


i ganu, neu o glywed canu pennillion Cymraeg 


gyda 'r Delyn. 


3. Cyfarfudau y S 
Bydded rr Cyfeillion ymgyfarfod ar y Nos 
Lun gyntaf o bob mis drwy y flwyddyn, am 8 
o'r gloch ; ac os na hydd y LI ywydd yn y Gader, 


mewn pryd, bid i'r Rhaglaw weini ei ſwydd, 


y nos hono, oni ddel erbyn hanner awr wedi 8, 


yn y gauaf, a hanner awr wedi 9, yn yr haf a 


byddis gymdeitha:ol hyd 1: o'r gloch, 


4 


TX 
i 4. Gefwyon. 
Ni dderbynir Gofwyon, oddigerth Vmdeith- 


| yddion, anghyfanneddol yn Llundain, o gyn- 
neddfau gwir nene Wyneddig. 


9. Dryjergift. 


Taled y Cyfeillion Lwrw blynyddol o bum- 
ſwllt i'r Dryſorgiſt, ar gyfarfod Ionawr: Ac na 
bydded traul ar y Dryſorgiſt, ond trwy gennad 
cytunol y Gymdeithas. 


6. Achoſion y Gymdeitha 


Dyger yr init 10 ſetydlu 40 1 \s Y; 
9 o'r gloch, neu gan gynted ag y byddo y 
Gymdeithas yn ddigon lioſog rr perwyl. 


J. Treſn Dywenydd. 

Tri phrif Ddywenydd Gwyneddig yw, Canu 
gyda'r Tannau.—Areithio.—Datgan Barddon- 
jaeth a Rhyddiaith. Er mwyn cadw ar gof y 
Cyfeillion yr Iaith Gymraeg yn hylithr, bydd 
mwy cymeradwy, yn ol defod gynneddfol, i'r 
Cyſcillion lafaru, 2 datgan Vn yr Iaith hono ; 


eto 


x3 
etto er hyn, goddefir Ilafaru, a datgan mewn 
Llediaith, er chwanegu diddanwch ac addyſg. 


8. Cofiadon y Gymaeithas 


Pid ddyledus ar y Cofiadur roi y'nghof-lyfyr 
y Gymdeithas bob achos pwysfawr a ſefydlir, a 
| Phob hanes perthy naſol, a fo 1awn ei gofio. 


| 9. Tughylch derbyn Cyfeillion. 


Cynnygied Cyfaill y ſawla chwennycho fod 
yn dderbyniol, fis ymlaenllaw ; gan hyſbyſu ci 
al wedigacth, a pha le ei ganwyd, a'i drigfa gyl- 
ſefin ; a phan ddewiſir ef, taled dderbyniol ddirwy 
o bum-ſwllt, ar y Dydd Llun cyntaf o Ionawr; 
neu yn ol chwecheiniog am bob mis a ragflaena 
y cyfarſod blynyddol hwnw. Os dygwydd i'r 
cynnygiedig fod yn Geidwad Ty Cwrw, neu fod 
pump o'r Cyteillion yn erbyn ei dderbyn, ni 
bydd gymeradwy. Yr hwn a dderbynier a 

gyflawnir yn Gyfaill yn y Ffurf ganlynol; yna 


bydd ef gymeradwy. 


F Ffurf: 


Cyfrinach yw.— 


r D 
ICC CHANU 
Wrth dderbyn CYFEILLION: 
Y Don- Tox IAD Y DYDD. 


C unwn WY NEDDIGION, Brodorion freiſgion fryd, 
T ganlyn tannau tynion, yn gyſon yma 1 gyd; 

Odiaethol wiw Gymdzithion yw'r BRY THON mawr eu bri, 
Naturiol-lan gantorion, on'd mwynion ydym ni? 

Nyni hiliogaeth GomtR, mewn hoffder hoewder hynt, 

Sy'n dilyn hen arferion ein teidiau gwychion gynt : 
Mwynderau tannau tyner y DEL YN Iwyltber lan, 

Mac'n fwyniant mawr i'r fynwes, a chynes yw ei chan. 


Cor. Am gaffael Pr Gymadtithas, ) Gy = addas fodd, 


O ddoniau glan diddanol, graſujſel, radol rodd 5 
Maæuynaf gwyr ar dud a myr, rifedi'r fyr nefſawn, 
A llunio mwy llawcnyda o newydd yma wnawn, 


* 

Crd gordio mewn cy wirdeb, ac undeb yn mhob gwaith, 
Fal tannau'r Delyn dyler, cyſſonder mwynder maith ; 
Mae'n gwneuthur daearolion, nid eill fod moddion mwy, 

Yn debyg Yr angylion : on'd tirion ydyat hwy ! 

Y CYMRY, drwy gyttundeb,mae rhwydd-deb gyda'r rhodd, 

A gadwantyn waſtadol, mewn tra rhyfeddol fodd, 

Eu henwog Tarn n,aWALI Aa faith, bydd;/hynyn waith go wiw, 

Rhag hyllion hyrdd gelynion fyrdd, mewn amryw #yrdd 
off yw. | - | 

Cor. Am gaffael, Sc. | 

: OR oh III. | | 
Ni fuom dan iau galed yn goddef ludded Ilwyr, 
Heb obaith gael gollyngdod, fraw hynod fore a hwvr, 
Tros oeſoedd trais y SAESON, rhyw greulon blinioa bla 2 
Ar ol yſtormydd mawrion hi aeth yn hinon ha; 
Ar ol cymmylog drawſder, a blinder ni bu 16s, 
Dazth heddwch, gyda llawnder, i GYM 'n dyner des, 
Diogel dawel dywydd, yſplennydd cyanydd cant: 
O'r achos llawenychwn, cyd dynwn gyda'r tant. 
Con. Am gaffael, Sc. 


